જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | 


ફાગણ સુદ - ૧૧ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર વિદર્ભ ઝોન મહિલાસંઘની જનરલ 
સભા તા.15-03-2024 નાં નાગપુર (લક્ડગંજ) 
મહિલા મંડળના યજમાન પદે મહિલા મંડળના 
પ્રમુખ શ્રીમતી હેમલતાબેન પોકારના નેજા હેઠળ 
વિદર્ભ ઝોન, મહિલા સંઘનાં શક્તિપીઠનાં પ્રમુખ 
શ્રીમતી કસ્તુરબેન વાલાણીનાં અધ્યક્ષ સ્થાને 
આયોજન કરવામાં આવેલ. 

વિદર્ભ ઝોન મહિલા સંઘની સંપૂર્ણ 
કારોબારી તથા ઝોન સમાજ અંતર્ગત સમાવેશ 
વિવિધ ઘટક મહિલા મંડળની કારોબારી બહેનો 
સાથે અન્ય બહેનો તથા સ્થાનિક સમાજની સર્વે 


મહિલા શક્તિ નાગપુર સમાજના પ્રમુખશ્રી ર 
મહામંત્રી કાંતિભાઈ $' 


શાંતિભાઈ પોકાર, 
દિવાણી, પદાધિકારી ભાઈઓ તથા કારોબારી 
સભ્યો, યુવક મંડળના પ્રમુખશ્રી જયેશભાઈ 
નાકરાણી તથા કારોબારી સદસ્યો, ઝોન 
સમાજના પ્રમુખશ્રી ભીમજીભાઈ સેંઘાણી અને. 


મહામંત્રી રસિકભાઈ ચોપડા, યુવાસંઘ વિદર્ભ 
રીજીયન ચેરમેન ભરત પોકાર, ચીફ સેક્રેટરી 
રાજેશ પોકાર તથા કાર્યકર્તા ભાઈઓ / 
બહેનોની ઉપસ્થિતિમાં આયોજન કરવામાં 
આવેલ હતી. સર્વ પ્રથમ પધારેલ સર્વેનું સનાતન 
સ્વાગત તિલક દ્રારા કરવામાં આવેલ હતું. 


નાગપુર મહિલા મંડળના મહામંત્રી 
રેખાબેન પોકાર દ્વારા આવેલ આમંત્રિત 
મહેમાનોનું સ્થાન ગ્રહણ કરવામાં આવેલ.શ્રી 
ઇષ્ટદેવતાના સમક્ષ દીપ પ્રાગટય કરીને સભાનો 
શુભારંભ કરવામાં આવ્યો ત્યારે સનાતર્ન 
જયઘોષ સાથે વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. 
સમાજની બહેનો દ્વારા મહેમાનોનું સ્વાગત 
સનાતની સ્વાગત ગીત દ્વારા કરવામાં આવ્યું. 
ત્યારબાદ મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમર્ત 
હેમલતાબેન પોકાર દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત કરેલ 
હતું. 


નાગપુર મહિલા મંડળના મહામંત્ર 
રેખાબેન પોકાર દ્વારા નાગપુર (લક્ડગંજ) 
મહિલા મંડળનો ઇતિહાસ, ગઠન, રચના અંગેનો. 
વિશેષ અહેવાલની જાણકારી આપેલ હતી. 

વિદર્ભ ઝોન મહિલા સંઘના 
મહામંત્રી હેમલતાબેને.. 
આગળની સભાનું સંચાલન કરતા મહિલા 
સંઘની રચનાનો મુખ્ય હેતુ, ઉદ્દેશ્ય વિષય 
સ્પષ્ટતા પૂર્ણ સમજાવેલ હતું. તેમના મંતવ્યોમાં 
ઝોન નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કોઈપણ સ્થળે અલગ 
અલગ ગામોમાં રહેતી બહેનો ને પરસ્પર પ્રેમ, 
સંગઠન, સહકાર અને એકતાની ભાવના વધે 
અને કેન્દ્ર સંગઠનની વિશેષ જાણકારી સર્વે ઘટક 
સમાજને મળતી રહે તે વિશે પ્રકાશ પાડેલ. 
ત્યારબાદ ગત સામાન્ય સભાનું મિનિટનું વાંચન 
કરવામાં આવેલ. 

નાગપુર યુવક મંડળના પ્રમુખશ્રી 
જવેશ નાકરાણી... 
જણાવેલ કે આવી સભા અંતર્ગત ગ્રામીણ 


ક, 


રા 


છત્તીસગઢ રાયપુર મહિલા મંડળ 
દ્વારા ભગવાન શ્રીરામ જન્મ ભૂમિ અયોધ્યા 


| તા.૨૦-૦૩-૨૦૨૪ 


| બુધવાર | 500 ૫૫૦.: 1426 


સમાજની બહેનો પરસ્પર 
જોડાશે અને નવા-નવા વિચારોનું. 
આદન - પ્રદાન કરશે તો સમાજ 
ઉત્થાન ના સારા કર્યો થશે. 
વિદર્ભ રીજીયન ચેરમેન ભરત 
પોકારે... 

સભાને સંબોધિત કરતા બહેનોને 
પોતાની પ્રતિભા કેળવવા અને 
એક બીજાના સાથ સહકારથી 
આગળ પ્રગતિ કરવાની પ્રેરણા 
આપેલ સાથે યુવાસંઘની ગતિવિધિઓ જણાવતા 
યુવાસંઘ દ્વારા સંચાલિત નવી ટેકનોલોજીના 
ઉપયોગથી એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરીને ઘણી 
બધી યોજના ના લાભો ઘરે બેસીને મેળવી શકો. 


છો અને ઘણી બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી 
શકો છો તેવી માહિતી આપેલ હતી. 

નાગપુર લક્ડગંજ સમાજના મહામંત્રી 
કાંતિભાઈ દિવાણીએ... 

નખત્રાણામાં કેન્દ્રીય સમાજ દ્વારા રીત-રિવાજો 
અને ધારા ધોરણના ઘડાયેલ નિયમોની વિસ્તૃત 
જાણકારી આપેલ હતી. 


નાગપુર લક્ડગંજ સમાજના પ્રમુખશ્રી ' 


શાંતિભાઈ પોકારે... મહિલા ઝોનની 
(શક્તિપીઠ) રચના થી મહિલાઓને નવું 
પ્લેટફોર્મ મળી રહ્યું છે તે અંગે ચર્ચા સાથે નારી 
શક્તિનું મહત્વ સમજાવતા તેમનામાં રહેલી 
શક્તિનું મહત્વ સમજાવ્યું સાથે રીતી-રિવાજોનું 
પાલન કરવાનું સૂચન આપ્યું હતું. 

વિદર્ભ ઝોન સમાજના પ્રમુખશ્રી ભીમજીભાઈ 
સેંઘાણીએ.. 

સભાને સંબોધન કરતા કહ્યું હતું કે નારી શક્તિ 
ધારે તો સમાજમાં ઘણા પરિવર્તન લાવી શકે છે. 
સમાજમાં વ્યાપેલ દુષણોને નાબૂદ કરવાને હિન્દુ 
સનાતની સંસ્કૃતિને- સંસ્કારો ને ટકાવી રાખવા 
માટે બહેનો ને જાગૃત થવું પડશે તો સમાજ 
પ્રગતિ કરી શકશે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરેલ 
હતી. શ્રીસમાજ ખંડ પ્રભારી ધીરજભાઈ 
ભાવાણી, અમરાવતી દ્વારા આપેલ શુભેચ્છા 
સંદેશની અભિવ્યક્તિ કરેલ હતી. 

શણ 


કેન્દ્રીય મહિલા સંઘના સહમંત્રી 
શ્રીમતી કમળાબેન હળપાણી.. 
દ્વારા ગત તારીખ 03 માર્ચ 2024 માં હરિદ્રાર 
ખાતે લેવાયેલ કેન્દ્રીય મહિલા સંઘની સભાની 
ગતિવિધિઓની માહિતી આપેલ હતી.. સનાતની 
હિન્દુ હોવાનું પ્રતિક ગણાતું એવું કપાળે તિલક 
કરવાની આપણાં પૂર્વજોએ કરેલ પરંપરા 
નિરંતર જળવાઈ રહે એ વારસો ટકી રહે તે માટે 
નિત્ય નિયમ લેતા દરરોજ કપાળે તિલક કરવું 
એ સભામાં આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. 
નાગપુર લક્ડગંજ સમાજની પ્રેરણાથી અને 
મહિલા મંડળ દ્રારા ઉપસ્થિત સર્વે જ્ઞાતિજનોને. 


આ સંગમમાં સર્વે નાવમાં બેસીને 
ન સંગમ સુધી જઈને ત્રિવેણી 
સંગમમાં સ્નાન કરેલ અને 
ત્યારબાદ છપૈયા ગામ જ્યાં 
સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જન્મ 
ભૂમિ છે ત્યાંના દર્શન કરી... કાશી 
વિશ્વનાથ મંદિર જે ભગવાન 
શિવની અત્યંત પ્રિય નગરી છે. 
જેથી કરી કાશી વિશ્વનાથ 
જ્યોતિર્લિંગ થી પ્રસિદ્ધ છે...ત્યાંજ 
સૌને અન્નપૂર્ણા માતાજીના દર્શન તેમજ 
ભૈરવનાથજી ના દર્શન કર્યા. 


શિ 


8108.:*91 7801877774, ૦91 7718977774 | શાાાડશ॥ાગાલ॥110॥011:ી8ુણાકા.૯0॥1 


સ્મૃતિ ભેટ રૂપો એક ચંદન ણણ 
ટીકાની ડબ્બી ભેટ સ્વરૂપે 
આપવામાં આવેલ હતી. 
વિદર્ભ ઝોન મહિલા સંઘની 
જનરલ સભામાં મહિલા 
દિવસની વિશેષ ઉજવણી છ 
સંગીતમય વાતાવરણમાં 
કરવામાં આવેલ હતી. 
ઉપસ્થિત સર્વે નારી શક્તિ 
ખુબ ઉત્સાહ સાથે 
સહભાગી થઈ હતી. 
બીજા સત્રની શરૂઆતમાં 
મહિલા સંઘના સર્વે કારોબારી સદસ્યને સ્થાન 
ગ્રહણ કરવામાં આવેલ હતું .ઘટક સમાજથી 
ઉપસ્થિત મહિલા મંડળનાં પ્રમુખ/ મંત્રી નું 


પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવેલ 
ત્યારબાદ સ્થાનિક સમાજની સામાજીક 
ગતિવિધિઓની માહિતી આપેલ હતી. 

ઇન ક" હહર *” 


જઃ હ. 


અકોલા સમાજના મંત્રી હર્ષિદાબેન 
દિવાણીએ.. 
સમાજમાં થતાં કાર્યોની માહિતી આપવામાં 
આવેલ. 

અમરાવતી સમાજના પ્રમુખશ્રી 
લક્ષ્મીબેન ભાવાણીએ.. 
હિન્દુપરિસદ દ્વારા લેવામાં આવતા કાર્યક્રમ લવ 
જિહાદ, સાઇબર ક્રાઇમ 
જેવા વિષયો પર લેવાતા 
સામજીક કાર્યક્રમોની 
જાણકારી આપી. 

બાલાઘાટ 
સમાજથી ગીતાબેન 
ખીમાણીએ.. 
સમાજના કાર્યોમાં વિશેષ 
બાલ સંસ્કાર અને 
માતૃભાષા ગુજરાતી 
બાળકોને શિક્ષણ આપે છે 
તેની માહિતી આપેલ. 
ભંડારાના જ્યોતિબેન જબવાણીએ.. 
બ્લડ ડોનેટ, વૃક્ષારોપણ અને ગુજરાતી ભાષા 
શીખવા પર જોર આપ્યું. 
ગોંદીયાના મંત્રી ઊર્મિલાબેન વાસાણીએ. 
પાટીદાર કુળમાં અપાતા સ્્રીઓના સન્માનની 
વાત કરી. 
ઘાટરોડના ઊર્મિલાબેન ધોળુ અને સાવનેરના 
મંત્રી રસીલાબેન લીંબાણી.. 
દ્વારા આજની પેઢીને રિતરીવાજોથી વાકેફ કરવા 
પરજોર અપાયું. 


વર્ધાના મંત્રી નિકિતાબેન ભગત, વરૂડના 
પ્રમુખ શ્રીમતી નર્મદાબેન ચૌહાણ અને 
મુલતાઈના પ્રમુખ શ્રીમતી પૂનમબેન 
છાભૈયાએ... 

નાના ગામ હોવા છતાં બધાંજ તહેવારોની સારી 
રીતે ઉજવણી થાય છે તે વાત પર પ્રકાશ 
પાડ્યો.અમરાવતીથી મોનીકાબેન રામાણીએ.. 
બાલકેન્દ્ર અને મિશન અભિમન્યુ વિશે વિસ્તૃત. 
જાણકારી આપેલ અને હેમાબેન કાલરીયાએ 
માતૃભાષા દરેક ઘરમાં પણ બોલાવી જોઈએ તેમ 
જણાવ્યું. 

જ્યોતિબેન સેંઘાણીએ.. 

યુવાસંઘની ગતિવિધિઓ વિશે વિશેષ માહિતી 
આપી 13 થીમો વિશે અને તેની કાર્યપધ્ધતિ વિશે 
સમજૂતી આપેલ હતી.હંસાબેન વેલાણી અને 
માનસી સુરાણીએ નારી શક્તિ વિશે સમજાવ્યું. 
શીતલ રામાણીએ બાળકોના નામમાં પિતાના 
નામ સાથે માતાનું પણ નામ જોડાય એમ 
જણાવ્યું. 

કોમલબેન પાંચાણીએ ગર્ભસંસ્કાર વિશે અને 
દિવ્યા ઠાકરાણીએ રામ હૃદય કીટ વિશે 
સમજાવ્યું. દિયા ભોજાણીએ પાટીદાર કુળમાં 
દીકરીને અપાતા માન સન્માનની વાત 
કરી.નિશા રામાણીએ જે બાળકો બાલકેન્દ્રમાં 


આવતાં શરમાય છે તેને ઘરમાં જ યોગ્ય 
વાતાવરણ ઉભું કરવા પર જોર આપવું એમ 
જણાવ્યું..બીજલ સેંઘાણીએ બાલકેન્દ્ર દ્વારા 
સમાજથી જોડાયેલા રહીશું તેમ જણાવ્યું. નિશા 
નાકરાણીએ સમાજને એક સારો પ્લેટફોર્મ 
ગણાવ્યોઅંતમાં મહિલા સંઘના વિદર્ભ 
શક્તિપીઠ નાં અધ્યક્ષ શ્રીમતી કસ્તુરબેન 
વાલાણીએ લગ્નમાં થતી દેખાદેખી, ખોટા 
આડંબર તેમજ ખોટા રિવાજો પર અંકુશ લાવવા 
પર ભાર મુક્યો અને ઘરની પરિસ્થિતિ અનુસાર 
ખર્ચ કરવા પર જોર આપ્યું.મહિલા સંઘના 
વિદર્ભ શક્તિપીઠ નાં ઉપપ્રમુખ 

નિર્મલાબેન ધોળુએ.. સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે 
નારી શક્તિનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. 
સભામાં 550 જેટલી બહેનો ની વિશેષ 
ઉપસ્થિતિ હતી. સંપૂર્ણ સભાનું સુચારુ રૂપથી 
સંચાલન મહિલા સંઘ વિદર્ભ ઝોનના મહામંત્રી 
હેમલતાબેન પોકારે કરેલ હતું. 

સંકલન વિદર્ભ ઝોન શક્તિપીઠ 

મહામંત્રી- હેમલતાબેન પોકાર 

સંપાદક મુળવંતરાય પોકાર, નાગપુર 

સંયોજક -જ્યોતિ રાજેશ સેંઘાણી, નાગપુર 


રૂહ અતે અસિત, 
ડે જ 


આજનું બાળક મોબાઈલ અને ટીવીમાં સતત વ્યસ્ત છે ત્યારે 


અબડાસાતાલુકાનાંવાયોર ગામતાં 1ર વર્ષનાં 
બાળકને ભગવદ ગીતાનાં 900 શ્લોક કંઠસ્થ 


રબારી સમાજનું આ બાળક અને તેનો પરિવાર સ્વાધ્યાય પરિવારની પ્રવૃત્તિથી પ્રભાવિત 


ધો.૭માં પંચાયતી પ્રાથમિક શાળામાં 
આજના સાંપ્રત સમયમાં બાળક અભ્યાસ કરતા નચિકેતા રબારી શ્રીમદ 
સતત મોબાઈલ અને ટીવીની દુનિયામાં ભગવદ ગીતાનાં ૭૦૦ જેટલા શ્લોક 


વ્ઘસ્ત છે અને તેનું અનુકરણ મોઢે બોલી જાવ 
કરીને તે પ્રમાજ્ે વર્તન 
વ્ઘહાર કરે છે, પરંતુ 
તૈનાથી વિપરીત % 


₹* છે. નાની 


ર], આ બાળક પુસ્તક પ્રાથના પ્રીતિ 
૭૫ ટકા મૌખિક કરી લીધું 


તેનો તમામ શ્રેય પાંડુરંગ શાસ્ત્રીનાં 
સ્વાધ્યાય પરિવારને જાય છે. નાનપણથી 
જ તે સ્વાધ્યાય પરિવાર દ્રારા ચલાવાતા 
બાલસંસ્કારમાં દર શનિવારે એક કલાક 
જાય છે. રબારી સમાજનાં માત્ર 1ર 
વર્ષનાં આ બાળકનાં મુખેથી ગીતાના 
શ્લોક સાંભળ્યા ત્યારે તેનાં ઉચ્ચાર 


છે. તેટલું જ નહીં 


વષે મેળવેલી આ 


પ્રવાસ નું તારીખ 11 થી 19/3/2024 સુધી 
આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં રાયપુર 
સિવાયના અન્ય સમાજજનો એ પણ ભાગ 
લીધેલ હતો.આ પ્રવાસ આયોજનમાં સર્વ 
પ્રથમ ઉંચી પહાડી પર વિરાજમાન મૈયર 
માં શક્તિપીઠ શારદા માતાના દર્શન 
કર્યા... જેના દર્શન માટે સર્વે ભક્તજનો. 
રોપવે દ્વારા ઉપર ગયેલ અને મંદિરના 


કાશી વિશ્વનાથમાં 84 ઘાટના દર્શન 
સાથે સ્નાન કરેલ અને આ સિવાયના અન્ય 


અબડાસા તાલુકાનાં - 
વાયોર ગામનું બાળક 


પંડિતોને અને ત્ઝ 
કર્મકાંડીઓને અચંબિત 
કરી મૂકે તેમ શ્રીમદ શિષ્નુઇ 
ભગવદ્‌ ગીતાનાં ૭૦૦ 
શ્લોક મોહે બોલી જાય છે. 


ભુજમાં રહેતા અવિનાશ 
ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, 
લખપત તાલુકાનાં છેવાડાનાં નાના 


ડે; સિદ્ધિ બદલ શુભેચ્છા સાથે 
દી અભિનંદન મળી રહ્યા છે. 
આ અંગે નચિકૅતા 
રબારીના પિતા 
કાનજીભાઈ રબારી કે 

જ જેઓ મેડિકલ વ્યવસાય 
ધરાવે છે અને તેઓ સ્વાધ્યાય 
પરિવાર સાથે સંકળાયેલા છે, 
તેઓનાં જણાવ્યા પ્રમાણે 
નચિકંતાને જે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનાં 


શુદ્ધિથી લોકો દંગ રહી જાવ છે. 
અબડાસામાં તાલુકાનાં છેવાડાનાં 
વાયોર ગામનાં નાનકડા બાળકમાં આ 
પ્રકારનાં ધાર્મિક સંસ્કારની અન્ય 
બાળકોએ પ્રેરણા લેવી જોઈએ. અત્રે 
નોંધનીય છે કે, નચિકેતા રબારીનો 
પરિવાર સ્વાધ્યાય પરિવાર સાથે 
સંકળાયેલ છે અને તેની પ્રવૃત્તિથી 
પ્રભાવિત છે. તેની પોઝેટિવ અસર 
અમારા બાળક ઉપર રહી હોવાનું 


દર્શન કરેલ હતાં. 

ત્યારબાદ બસ દ્વારા ચિત્રકૂટ 
ધામના દર્શનીય સ્થળ રામઘાટજ્યાં રામ 
લક્ષ્મણ અને સીતા માતાએ સ્નાન કરેલ 
અને શ્રીરામ ભગવાન એ 
તુલસીદાસજીને દર્શન આપેલ હતા એના 
શિવાય અનેક મંદિરોના નાવમાં બેસી દર્શન 
કરેલ.. 

ત્યારબાદ કામદગીરી પર્વતની 
પરિક્રમા જે 5 1 છે એ પગપાળે કરી અને 
તેમનો અવિસ્મરણીય અનુભવ મેળવેલ 
ત્યારબાદ અયોધ્યા શ્રીરામ જન્મભૂમિ, હનુમાન 
ગઢી, કનક ભવન જે સરયુ નદીના કિનારે છે 
એના સિવાય સીતામાતા રસોઈ અને અનેક 
દર્શનીય સ્થળોના દર્શન કર્યા... 

ત્યારબાદ પ્રયાગરાજ માં ત્રિવેણી 
સંગમ જ્યાં ત્રણ નદીઓનો સંગમ છે ગંગા, 
યમુના અને સરસ્વતી જ્યાં સરસ્વતી લુપ્ત છે 


દર્શનીય સ્થળોનો પણ લાભ લીધેલ ત્યાર બાદ 
સાંજે ૭ કલાકે સૌ દર્શનાર્થીએ ગંગા આરતીના 


દર્શન સાથે અવિસ્મરણીય અનુભવ 
મેળવેલ...આ પ્રવાસ આયોજનમાં સર્વે 
ભક્તજનોએ અત્યંત ઉત્સાહથી આનંદ 
માણ્યો.. 

ત્યારબાદ બનારસ થી રાયપુર રેલ્વે 
સ્ટેશન પહોંચી ગયેલ અને ત્યાં શ્રી પાટીદાર 
મહિલા મંડળ, રાયપુર દ્વારા સૌ દર્શનાર્થીઓ નું 
ભવ્ય થી ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું...આ 
પ્રવાસમાં મહિલા મંડળ દ્વારા સર્વે પ્રવાસી 
ભક્તજનોનું સનાતની સ્વાગત કરી એમને 
વિદાય આપેલ હતી. 


પબુગઢવી, ડો. વીમી સદારંગાણી, કલાધરમુતવાએપ્રસ્તુતિકરી 


દિલ્ડીના સાહિત્ય ઉત્સવમાં કચ્છી ભાષા 
તથા કચ્છી સર્જકોને પ્રથમવાર સ્થાન અપાયું 


વિશ્વના સૌથીમોટા સાહિત્ય ઉત્સવ 


સાહિત્ય અકાદમી અને ભારત સરકારના સાંસ્કૃતિક 
મંત્રાલય દ્રારા દિલ્હી ખાતે યોજાયેલા વિશ્વના સૌથી 
મોટા સાહિત્ય ઉત્સવ (વર્લ્ડ લાર્જસ્ટ લિટરેચર 
ફેસ્ટિવલ)માં કચ્છી ભાષાને પ્રથમવાર સ્થાન મળ્યું 
હતું જેમાં કચ્છના ત્રણ સર્જકો છવાઇ ગયા હતા. પબુ 
ગઢવી “પુષ્પ'એ કચ્છી સાહિત્ય તેમજ વીમી સદારંગાણ, 
અને કલાધર મુતવાએ સિંધી સાહિત્ય કૃતિ પ્રસ્‍તુત કરી 
કચ્છનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. વર્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડસ દ્વારા 
આ ઈવંટને વર્લ્ડ રેકર્ડ તરીકે નોંધવામાં આવી હતી. 
અકાદમીએ એક દિવસમાં 47 ભાષાના 94 જેટલા 
લેખકો- કવિઓને મંચ પૂરું પાડ્યું હતું. આ સાહિત્યિક 
ઉત્સવ દરમિયાન 150 સત્રમાં 100 થી વધુ ભારતીય 
ભાષાના1100 જેટલા હિત્યકારોએ ભાગ લઈ પોતાની 
ભાષાને રાષ્ટ્રીયફલક પર મૂકી હતી. 

આ લિટરેચર ફેસ્ટિવલમાં પ્રથમવાર કચ્છી ભાષાને 
સ્થાન મળ્યું હતું જેમાં પબુ ગઢવી 'પુષ્પ'ને આદિવાસી 
કવિ સંમેલનના પ્રમુખ તરીકે સ્થાન અપાયું હતું. જેમાં 
વાગો સોસિયા (અરૃણાચલ) અંજલિ બોલાવગા ( 
બાગરી),ગીતાંજલિ પૂજારી (ભોગા), લલિતમોહન મોઈ 
(કંધાન) જેવા કવિ/ કવયિત્રીઓએ કાવ્યપઠન કર્યું હતું. 
પ્રમુખસ્થાનેથી તેમણે કચ્છી કવિતા પ્રસ્‍તુત કરીહતી. 

બહુભાષી કવિ સંમેલનમાં સિંધી ભાષાના પ્રતિનિધિ 


યુધાસંઘકચછ પૂ રીજીયત આયોજી 


યુવાસંઘ કચ્છ પૂર્વ રીજીયન આયોજીત 
વડીલ ઉત્તર ભારત યાત્રા છઠ્ઠા દિવસે શ્રી કૃષ્ણ 
ભગવાનના મથુરા જીલ્લાના ધાર્મિક સ્થળોનો સૌ. 
વડીલો દર્શનનો અવસર પ્રાપ્ત કરતાં સવારે વૃંદાવન 
મધ્યે આવેલ પૌરાણિક ગરૂડ ગોવિંદ મંદિરની 
મુલાકાત લઈને આશીર્વાદ ગ્રહણ કર્યા... 

એવું માનવામાં આવે છે કે મંદિરનું 


નિર્માણ થયું ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુના વાહક ગરૂડને 
મંદિરની અંદર જવાની અનુમતી ન હોવાથી તેણે 
વૃંદાવનમાં પ્રાર્થના કરી હતી, ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણએ 
ખાસ કરીને ગરૂડને ગોવિંદ દેવના આશીર્વાદ આપ્યા 


ને વેશ્વિક કીર્તિમાન તરીકે નોંધાયો 


કવિ સંમેલનના પ્રમુખ સ્થાને હિન્દી/પંજાબીના કવિ 
મોહનસિંઘ રહ્યા હતા, સમકાલીન સાહિત્ય પ્રવૃત્તિઓ 
પરિર્ચાનું સત્ર વાય. ડી.થોંગચીના પ્રમુખ પદે યોજાયું હતું. 
જેમાં ક્લાધર મુતવાએ (સિંધી) મૃદલ હાલઈ (અસમી ), 
ડૉ. જયેન્દ્રસિંહ જાદવ (ગુજરાતી), ઇરોમ રવીન્દ્રસિંથ 
(મણિપુરી), આશારામ લોમટે (મરાઠી) વિષયોચિતપત્ર 
વાંચન ક્યું હતું. જાણીતા સર્જક ગુલઝારે સિનેમા અને 
સાહિત્ય વચ્ચેના સંબંધ પર વિચારો રજૂ કર્યા હતા. 
સાહિત્યઆકાદમીન ડૉ. કે. શ્રીનિવાસરાવે ગુલઝારના 
સાહિત્યતેમજ સંસ્કૃતિપ્રત્યેનાપ્રદાનનીપ્રશંશા કરી હતી. 
કચ્છના સાંસદ વિનોદ ચાવડા, કચ્છી સાહિત્ય મંડળના 
પ્રમુખ લાલજી મેવાડા 'સ્વપ્ન' , મંત્રી કૃષ્ણકાંત ભાટિયા 
'કાન્ત',ખજાનચી ગૌતમ જોશી, જયંતિ જોશી 'શબાબ', 
મદનકુમાર અંજારિયા 'ખ્વાબ', ડૉ. કાશ્મીરા મહેતા અને 
સપ્તરંગનાપ્રમુખ ઝવેરીલાલ સોનેજીએ કચ્છનું ગૌરવ 
વધારવા બદલ ક્ચ્છી સર્જકોને અભિનંદન આપ્યા હતા 


ત ઉત્તર ભારત ઘડીલ યાત્રા 0/1 -6 


હતા. આ મંદિરને મહાલક્ષ્મી સાથે ગરૂડ પર 
બિરાજમાન બાર ભુજાઓ વાળા શસ્રધારી ભગવાન 
શ્રી વિષ્ણુના દેવતા હોવાનો ગર્વ છે. 

ત્યારબાદ રંગનાથજી મંદિરની મુલાકાત 
લેવામાં આવેલ. મધ્યાહને તુલસી વન ની મુલાકાત 
લેવામાં આવેલ. ત્યાં અબીલ ગુલાલની છોળો સાથે 
સૌ મન મૂકીને હોળી રમ્યા. તેમજ વૃંદાવન માં શ્રી 
કૃષ્ણના પ્રમુખ મંદિરના દર્શન નો અવસર પ્રાપ્ત 
થયો. 
ત્યારબાદ બરસાના સ્થિત પ્રાકૃતિક 


પહાડો મધ્યે આવેલ એતિહાસિક રાધારાણી 
મંદિરના મુલાકાત દર્શન કર્યા જ્યાં ભક્તોની ખૂબજ 
ભીડ અને ભક્તિમય માહોલ જોઈને સૌ વડીલોએ 
આનંદની અનુભૂતિ કરેલ ત્યારબાદ ઢળતી સાંજે 
સમયે ગોવર્ધન પર્વતની ૨૧ કિલોમીટર ફરતે સૌ. 
વડીલોએ રિક્ષામાં બેસીને પરિક્રમા કરવામાં આવેલ 
ગોવર્ધન પર્વત અંગેની દેવરાજ ઈન્દ્ર અને શ્રીકૃષ્ણ 
સાથે જોડાયેલી કથા પ્રચલિત છે. 

રાત્રે ગોકુળ મધ્યે સમૂહ ભોજન લઈને 
રાત્રી રોકાણ કરવામાં આવેલ અને આગળના 
પ્રસ્થાન માટે પૂર્વ તૈયારીઓમાં જોડાયા... 
કચ્છ (પૂર્વ) રીજીયન પ્રવક્તા 
પિયુષ લીંબાણી બિદડા 


ગામડા વાયોરમાં રહેતા 1 ર વર્ષનાં અને તમામ ૭૦૦ જેટલા શ્લોક કંઠસ્થ છે કાનજીભાઈ રબારીએ જણાવ્યું હતું. 


ફકી મંડપમાં આગમન થયું ત્યારે સેલમ 


કોઇમ્બતુર શહેરમાં મેગા રોડ શૉ નું 

આયોજન કરી ત્યાંથી કેરલ રાજ્યના પાલાક્કાડ 
જ 

રોડ શો પુરો કરી ભારતના અતિ. લોકપ્રિય 


વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીજી ના 
તા-૧૯ માર્ચના મધ્યાહન એક વાગ્યે તમિલનાડુ 
ના સ્ટીલ સીટી સેલમ એમના ચુનાવી કાફલા 
સાથે પહોંચ્યા હતા ત્યારે ખુલ્લી જીપમાં સભા 


ત્ાત્ત! 
દી 


તં 


જુજ સમાજના કરછ કડવા પાટીદારો બહોળી 
0 સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી માનનીય 
મોદીજી નુ પુષ્પ વૃષ્ટિથી સુસ્વાગતમ કર્યું 
હતું... 

તેમજ આ મહાસભામા ત્રિચનગોડ, 
શૈ નામક્ક્લ શહેર માંથી પણ કડવા 
પાટીદારો એ હાજરી નોંધાવી હતી.. અને. 
પોતાના, ગુજરાતના સુપુત્ર નરેન્દ્રભાઈ 
ના દર્શન કરી ખુશ ખુશાલ બન્યા હતાં. એજ 
રીતે સેલમ ખાતેની સભામાં પણ પાટીદારો 


બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહી મોદીજીની 
વાણીને માણી ધન્યતા અનુભવી હતી. 

સભામાં ત્રિચનગોડ-સેલમ સમાજના 
પ્રમુખશ્રી ગંગારામભાઈ ચૌહાણ, મહામંત્રી 
ધનસુખભાઇ વાસાણી, મહિલા મંડળના પ્રમુખ 
શ્રીમતી નર્મદાબેન જાદવાણી, દ.ભા રીજીયન 
પોલ્ટીકલ લીડર પ્રકાશ માકાણી,યુવા મંડળના 
ઉપપ્રમુખ કિશોર માકાણી, નામક્કલ ઝોન 
મહિલા મંડળના સહમંત્રી શ્રીમતી હેમલતા 
માકાણી એવં ભાઈઓ, મહિલાઓ યુવા મંડળના 
સભ્યો એ હાજરી નોંધાવી હતી.. ટિ 


૫ ન 
1: ઇન્ફોસિસના15 લાખ શેસંમળ્યા 


ર્તિએ 4 મહિનાના પોત્રના નામે 


240 કરોડના શેર્સ ટ્રાન્સફર કર્યા 


દેશની બીજી સૌથી મોટી આઈટી 
સર્વિસ કંપની ઇન્ફોસિસના સંસ્થાપક 
નારાયણ 
ર્તિનો 
પત્ર એકાગ્ર 
રોહન મૂર્તિ 
માત્ર ચાર 
મહિનાની 
ઉમરમાં 
કરોડપતિ બની ગયો છે. આ ઉમરમાં 
કરોડપતિ બનનારો તે દેશનું સૌથી 
નાની ઉમરનું બાળક છે. નારાયણ 
મૂર્તિએ પોતાના 240 કરોડ રૂ.ના 
મૂલ્યના શેર્સ ગત વર્ષે નવેમ્બરમાં 
જન્મેલા એકાગ્રના નામે કર્યા છે. 15 
માર્ચના રોજ આ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હતું. 
ઇન્ફોસિસે એક જાણકારીમાં 
જણાવ્યું કે એકાગ્રની પાસે હવે 
કંપનીના 15 લાખ શેર છે. આ 
હિસાબથી તેનો કંપનીમાં 0.04% 


વિશ્વમાં સૌથી ઓછી 
ઉંમરનોબીજો કરોડપતિ 


એકાગ્ર દાદાને કારણે આટલી 
નાની ઉમરમાં કરોડપતિ બનનારું 
બીજુંબાળક છે. જૂન 2023માં 
બ્રિટનમાં બે દિવસની એક બાળકી 
કરોડપતિ બની હતી. તેના દાદાએ 
તેને 10 કરોડ રૂ.નુંઘર અને ટ્રસ્ટ 
ફંડથી 52 કરોડ રૂ. ભેટમાં આપ્યા 
હતા. 

હિસ્સો છે.નારાયણનીપાસે 0.36% 
(રૂ.2,891 કરોડ) તો પત્ની અને 
રાજ્યસભા સાંસદ સુધા મૂર્તિની પાસે 
કંપનીના 0.83% (ડૂ.5,600 કરોડ) 
શેર્સ છે.જણાવી દઇએ કે નારાયણ 
અને સુધાનાં બે સંતાન છે. પુત્રી 
અક્ષતા અને પુત્ર રોહન. અક્ષતાના 
પતિ બ્રિટનના વડાપ્રધાન ત્રકષિ 
સુનક છે, જેમની બે દીકરી છે. જ્યારે 
રોહનનો એકમપુત્ર છે. 


છત્તીસમઢ પડિલા મંડળ દ્વારા જમમુકાશ્ીર પ્રધાસતું આયોજન 


ભુજના યુવકે આઇ.આઇ.ટી. 


રૂડકીમાંથી પી.એચ. ડીનીપદવી મેળવી 


ભુજ મૂળ ભુજના અને હાલ એલ. ડી.એન્જિનિયરિંગ 
કોલેજ,અમદાવાદ ખાતે સહાયક પ્રાધ્યાપક તરીકે 
ફરજ બજાવતા ઝલકકુમાર રસેન્દુભાઈ છાયાએ 
આઇઆઇટી રુડકી, ઉત્તરાખંડ ખાતે પી.એચડીમાં 
સિવિલ વિભાગના નિષ્ણાત પ્રાધ્યાપક ડો.વિપુલ 
પ્રકાશના માર્ગદર્શન હેઠળ “અસિસમિક ડિઝાઈન 
નુ સોલ્યુશન્સ ફોર લીકવીડ 
સ્ટોરેજ સ્ટીલ ટેન્ક્સ”વિષય 
$ પર થીસીસ પૂર્ણ કરી ડોકટર 
ઓફ ફિલોસોફી ની ઉચ્ચ ડિગ્રી 
7. મેળવી છે. જે સમગ્ર નાગર 
ઉ જ્ઞાતિ,પરરિવારજનો સાથે ભુજ 
ના શિક્ષણજગત માટે ગૌરવની વાત છે. ઝલ કકુમાર 
રસેન્દુભાઈ કે.છાયા (નિવૃત્ત નાયબ કાર્યપાલક 
ઇજનેર, સિંચાઇ) અને હર્ષાબેન આર.છાયા 
(નિવૃત્ત શિક્ષીકા-ઇન્દિરાબાઈ ગર્લ્સ હાઇસ્કુલ 
ઉચ્ચ માધ્યમિક વિભાગ) ના પુત્ર છે. શાળાકીય 
શિક્ષણની શરૂઆત ધો.1 થી 6 ભુજ ઈંગ્લીશ સ્કુલથી 
કરી,ધો 7 થી 12 ડી.એન.પ્રાઇમરી તેમજ વી. ડી 
હાઇસ્કુલમાંથી પૂર્ણ કરી, ત્યારબાદ ઉચ્ચ શિક્ષણ 
બી. ઈ સિવિલ,ધુલે ,મહારાષ્ટ્ર ખાતે તેમજ એમ.ટેક 
ની માસ્ટર ડિગ્રી નિરમા યુનિવર્સિટીમાંથી મેળવેલ છે. 
2011 થી તેઓ એલ. ડી.એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં 
પ્રાધ્યાપકની સેવા આપે છે . 


જીઘત સંધ્યા - દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયત દ્વારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુતિટી તો કા 


ર્ત ॥ ક 
ડપર4॥પ્રા. 8૫40411' 2પ 14016 248104૨. 


શષ 
છ ૪૫/૪/4૬૧૬. ૫૯૩॥4 
રૉ 114૨101404 €૦ઇ॥પ૦।. 


04131111 0ઇ#ર 1 ર₹01014 


આજના દર્શન શ્રી ઉમિયા માતાજી. ઉંઝા .. 
શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


અથ ચેત્ત્વમિમં ધર્મ્ય સંગ્રામં ન કરિષ્યસિ | 


છત્તીસગઢ મહિલા શક્તિપીઠ દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીર 
ભ્રમણ ટુર નું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં તાઃ 
૧૭/૦૩/૨૦ર૨૪ના રાયપુર સમાજ ફાફાડીહ થી રવાનગી 
કરવામાં આવેલ. આ ટુર આયોજનમાં સમસ્ત છત્તીસગઢ 
રીજીયન અને શક્તિપીઠ ના પ૪ સભ્યો સહભાગી થયા છે. 
સૌપ્રથમ પ્રવાસની શુભ શરૂઆત માં ઉમિયાના જયઘોષ સાથે 
યાત્રાનો આરંભ કરેલ.. 

ત્યારે આ ઘડીને યાદગાર બનાવતા છત્તીસગઢ 


મહિલા શક્તિપીઠ સ્થાનિક સમાજ અને યુવાસંઘ રીજીયન 
હોદેદારો સાથે સભ્યો વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં.બદલાયેલ 
કાશ્મીર ની વિશેષ અનુભૂતિ અને કાશ્મીર ની પ્રજા ને જરૂરી 
ભારતીયતા ની આત્મીયતા સાથે નો નાતો મજબૂત બને તેમજ 
આંતકવાદ અને ૩૭૦ ધારા નાબૂદી બાદ નું નવાજ અંદાજ નું 
કાશ્મીર ને સમજવા જરૂર તમામે જવું જોઈએ એવા ઉમદા 
અભિગમ સાથે ૫૪ યુવાઓ એ અભ્યાસ અને પ્રકૃતિ નાં 
અનુપમ સોંદર્ય ની અનુભૂતિ કરવા પ્રવાસ માં નીકળ્યા છે... 


જ; થે દ ડ્ર 
“અ 5975, 
સ 5 સ ક; 


€327011211 1૦07 7૩૮1૮૩9૯ 


8૫007૨! 10 104૪ 2024. 
_8૬06રપ41મ-14 104૪ 2024 
840રરાપહા4- 16 ૪/47 2024 (10 પાટ, 11 0405), 

ર 


&&રપ્રહ%પ 
૯૧5041ળાર 
100૨ 98૯૫૧૯૬ 


મિ યં જ 
[૬૯તરા॥ટદ(-લાં૮૦0(27 5૯/પંત્ટહી તળાતઇ॥ઢ॥-મટાં૦૩1€( 9૯/પતટ, 


મ૮૮૦1170૦ત૭૩દં૦1 1૮215[૩૦-૬૦૬1૦૧ -૦૦ત 


&તતત્ટડડ: 4/26/8,1.. &₹2/21૭૩૫૮૩ળા 
€8ંતપ્કળકાાંઞપ્તઇ, 41103 1811તકતંપ. 


પ્રતત €૦0(2૮૬ 
8174675481 


8174675482 
૦૬ તઃ પ)/ત૯ત૩૪ઝત, 1૯1૩0૧૦૭૦૭, [1.: 08979361455 


રશિયત રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં પુ 
$જી 9 ધર્ષ, ર030 સુધી રાષ્ટ્રપતિ રડેશે પુતિત.. 


1,000 1'01દ (9 
1.100 111€181%1'૧ 


છે 


11011210 


11દિ3100191. 


1%01.01દ8 1141૪ 
0/0101.0 પ 11107 ઇક 


€૦૩૬- 


ઇ?૦1000* ૦૬૬₹ 


80011011 
॥11101.01॥1.00.॥ 


8 4 91 8999989162 ણ 
(છો) છઊતા'ત૦ાપ(૬૯૦૩ વાત વાં.ત૦ાત્ત 


કટ) 


ર્યક્રમ દિત 0૧ 


તિત તો મવ્ય વિજય... 


વિશ્વયુદ્ધનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. 
રશિયાના ૨૦૦ વર્ષના 
ઇંતિહાસમાંથી સૌથી વધુ સમય સુધી પ્રેસિડન્ટ 
પદે રહેનારા રશિયન નેતાઓમાં પુતિને સ્થાન 
મેળવી લીધું છે.તેઓ પાંચમી મુદત માટે 
આગામી ૬ વર્ષ એટલે કે ૨૦૩૦ સુધી રશિયાના 
પ્રેસિડન્ટ પદે નિયુક્ત રહેશે. તેઓ ૧૯૯૯માં 
પહેલી વાર સત્તા પર આવ્યા હતા. 
તેઓ ૭૧ વર્ષના છે અને વધુ ૬ વર્ષ 


ક 
]્‌ દ 1) ભરતભાઈ સોમજીયાણી (પાટીદાર) 


તતઃસ્વધર્મ કીર્તિ ચ હિત્વા પાપમવાપ્સ્યસિ | 
(અ.૨-૩૩) 
અગર જો તું આ ધર્મયુક્ત 
સંગ્રામને નહિ કરશે તો, સ્વધર્મ અને કીર્તિને. 
ગુમાવીને પાપને પ્રાપ્ત થઈશ. 


વલ્લભકૃષ્ણના જયશ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી સંસ્કારધામ-કચ્છ 


સિકંદરાબાદ સમાજ ચિંતલ 
વિભાગના નાનાલાલ રાજા સોમજીયાણી અને 
અમીરપેટ ના શામજીભાઈ જસા પોકાર બન્ને 
સજોડે મંગળવાર તા.19-03-2024 ના રોજ 
વિશાખાપટનમ ઝોનમાં વસ્તા કચ્છ કડવા 
પાટીદાર જ્ઞાતિજનોને શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર 
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં ભાગ લેવા માટે 
આમંત્રણ પત્રિકા આપી ભાવપૂર્વક આમંત્રણ 


તારીખ 18/03/2024 


સ્વઃ લક્ષ્મીબેન હંસરાજભાઈ છાભૈયા 
ઉંમર વર્ષ-85, કચ્છમાં ગામ કોટડા 
(જડોદર) હાલે રાયપુર (છત્તીસગઢ) 


પાઠવવામાં આવેલ હતું. 

સૌ પ્રથમ વિશાખાપટનમ સમાજ 
ભવન મધ્યે ઉપપ્રમુખ હિમમતભાઈ 
લીંબાણી, મહામંત્રી મનસુખભાઈ 
જ માકાણી,પૂર્વ પ્રમુખ શાંતિલાલ પોકાર, ટ્રસ્‍ટી 
ચેરમેન હંસરાજભાઈ દિવાણી અને અન્ય 
સભ્યોને સનાતની તિલક કરી પત્રિકા 
આપવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ વિશાખાપટનમ સમાજના 
પૂર્વ પ્રમુખ શાંતિલાલ પોકારે શ્રીઉમિયા માતાજી 
મંદિરના દાતા પણ હોવાથી એમના ઘરે જઈ 
પરિવારને અલગ થી પત્રિકા આપી ભાવપૂર્વક 
આમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ. 


સંયોજક: જસવંત સુરાણી સિકંદરાબાદ 


દ અવસાન નોંધ 


તારીખ 18/3/2024 
સ્વઃ અવિનાશ નરસિંહભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષ -46, કચ્છમાં ગામ ખેડોઈ હાલે 
રામપુરા કંપા,તખતગઢ, ગુજરાત 


રશિયામાં શુક્રવારથી ત્રણ દિવસ માટે 
યોજાવેલી ચૂંટણીમાં ૮૭.૮ ટકા મત સાથે ભવ્ય 
વિજય મેળવનાર પ્રેસિડન્ટ વ્લાદિમીર પુતિને 
વિજયી ભાષણમાં કહ્યું હતું કે રશિયા કોઈથી 
પણ ડરશે નહીં, જો અમેરિકાની આગેવાની 
હેઠળનાં નાટો સૈન્ય યુક્રેનમાં પ્રવેશશે તો ત્રીજા 


સત્તા પર રહીને તેઓ જોસેફ સ્ટોલેન કરતાં વધુ 
સમય પ્રેસિડન્ટ પદે રહેવાનો રેકોર્ડ કરશે. 
વિજયી ભાષણમાં પુતિને દેશવાસીઓને 
સંબોધતાં કહ્યું હતું કે તમારા સમર્થન અને 
મારામાં તમે મૂકેલા વિશ્વાસ બદલ હું દેશના 
તમામ નાગરિકોનો આભાર માનું છું 


ના ઊજા 


મધ સાથે ચટાડવી તેને ' સુવર્ણ પ્રાશન ' કહેવાય છે. 


સુવર્ણપ્રાશન ના લાભ 

૧. બાળકો ની રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધે છે 
૨.બાળક વારંવાર બીમાર થતું નથી 

૩. બાળકબુદ્ધિશાળી અને ચપળ થાય છે. 
૪. યાદશક્તિ વધારો થાય છે. 

૫. ત્વચા કાંતિવાન બનાવે છે ઝન 
દ્‌.સુવર્ણ પ્રાશન ઇમ્યુંનાઈઝેશન નું કાર્ય કરે છે 


આયુર્વેદ શાસનમાં બાળકોની તંદુરસ્તી માટે સુવર્ણ, 
પ્રાશન વિધિ દર્શાવેલ છે. 
બાળકો ને શુદ્ધ સોના ની ભસ્મ ને ઔષધિ કત ઘી અને, 


૮.પાચન શકિત સુધરતાં પેટની તકલીફો રેહતી નથી. 
નો 


૪ ૭ ૭ 9 ૭ 
તખપ્રાણા બાળ મંદિરમાંકચ્છ 


વે. 


12£3૫5૬?76૧19% હ 


નખત્રાણા યુવક મંડળ દ્વારા સંચાલિત 
બાલ મંદિરમાં નાના બાળકોને કચ્છ ન્યૂઝ ટીમ 


ન્ટ 


તા.19/03/2024 
સ્વઃ રામજીભાઈ અરજણ ભાદાણી 
ઉમર વર્ષ - ૯૨, કચ્છ માં ગામ દેશલપર 
ગુંતલી હાલે ગારગોટી, મહારાષ્ટ્ર 


અપનાં બાળકનાં સ્વસ્થ સુરક્ષિત ભવૈષ્ય માટે વર્તમાનનું એક કદમ 
સુવર્ણપ્રાશન 


૭. બાળક નો શારીરિક અને માનસિક વિકાસ સુંદર થાય છે. 4% નક્ષત્ર તારીખ 
૨૦ માર્ચ, બુધવાર 


11૯111 & 1)15જ5(€1' 1/1ત1120€111€111 


સુવર્ણપ્રાશન 


૯ 


બ 


સુવર્ણપ્રાશન ડોઝ આપના 
નજીક ના આયુર્વેદિક 
દવાખાના તેમજ (55 
દ્વારા સંચલિત શિશુ મંદિર 
સ્કૂલ માંથી મેળવી શકો 


ન્યુઝ ટીમ દ્વારા સાધત અપણ 


અરવિંદ રૈયાણી અને દિનેશ ડાયાણી દ્વારા 
પાણી બોટલ, પાટી, પેન, આંકોડી તેમજ કંપાસ 
બોક્ષ વગેરેનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. 
બાળકોને અભ્યાસમાં રૃચિ વધે અને આ ઉંમરે 
તેની જિજ્ઞાસા સંતોષવા માટે કાળજી રાખવીએ 
વાલીઓ અને સંચાલકોની ફરજમાં આવે છે. 
પરન્ટિંગ ફોર પીસ 240 એટલે બાળ 
ઉછેર એજ વિશ્વ શાંતિ નું નિર્માણ કરી શકે એમ 
જે તે ભાવ સાથે સંચાલકો બાળ મંદિર ચલાવે 


તારીખ 19/03/2024 
સ્વઃ મનોજભાઈ હરીલાલભાઈ લીંબાણી 
ઉમર વર્ષ -37, કચ્છમાં ગામ રામપર 
(નેત્રા)હાલે મલકાપુર (કોલ્હાપુર (8110 


કદ /%ઝ ૦:૯૬ 
ડા પિતા )/લા] 111૯01, ડા1(૪૪%૪ 10. 186/187, ગળા 10. 7,8,9, €॥પવપ્લ 
ઉદ્વાતાઊ1ંત॥લ્ા1 - 370201, 11૦11, ઉપાંતાવા - 10તાંત. 
ઉઞ૯૦ડ0છઝાં નિપતંગા॥ - 110. 4-91 99791 57883 


છાર.૫૫૯ન ૦:૯૬ 


1. છપ/00/40 - ।॥013૫441/૯/. 
॥43110:છ॥યાં - (10. 4-91 94826 95508 


3. €પ્રદપ્રપ/ા - 140 11.044010 


પ્રાજ્કાતગાતાં - 010. 4- 91 98843 12206 


પંદ્ાતાઈ॥ટાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. પ્૪૪0૬૩/૪૭૩ - 1૬1 40૫40&૫૫4 


4. પ1.4૪૫૫//0/ - 41400434 20408૬5૫ 
81॥4૦૩૬00॥વાં - (10. 4-91 78934 59459 પત્૦૬[0॥દઢાં - 110. ક91 78428 05202 


5. 0/0&0040 - ૦0& : ।રતદાણ॥ાદ્વાં - 110. 4-91 70202 74705 


પ.1€. રાડ 


પ૬&૩ ૦૪1૮૬ 
45, ૦૦લાતતત્ત ૯10૦૦1૬, ૦૫૧તંધુઞપ#, 
1૫10 યતાં, 611011, 6પ દ - 370 140. 
#થવુતાંડા3૩॥નાં રપતા - 10૦. ૦ 91 99254 986485 
છાપ્રંત્માંછાક્માં રિધતંઝા3ાં - (4૦. * 91 99784 49205 


ળન 34921255303 ૦૮ ૪૦૦૪ 81૦૪૪૭. 


રારા ૪૯-૦૪ડ૫૯૪&૦૩૪ | £1ર૬-૯૯૦૫૦૪)૧૩૩ | ઇર ૬ 


છણ/0(0ઇાલ ૬1૬૭015૬ 


૬-૯૦૦૬ર પ્રણ દાપ્ણદાર 100127૦1ર1૬ર 


કલંક! બાપા રિઘર્તતા31: 9979352929 


॥1.1€. 111010૬103 ૦૫1. 110. 
૧10 છદરાર ।1012૦0ર1-૬:ર 840 ૯રદર ડઇ।ગગ_1૬રડ 
કદ ૦૬-૯૬: 

5૫૮૪૦૪ 84૦. 186/187 ગ પ૦. 6. 
૦ાતતાપાતામ્યત - 370 201, (લાતા, ૩૫ાંતત્કા -1ઇતાંત- 


કલકતા, ૯ઘાળત્લા - 370. 201. 
છાકતત્દાઝાાં રિહતત#ા - 3૦. “941 9૦7૦4 ૭7૭૭. 


